“MDDIDDAN Y “FAM. A'R BACHGEN." 


A 


Â aM 
/N F 
CYD 

FT? 
â 





i 


Y Fam. 


Fy machgen glân cariadlawn, 
Mae gwel'd dy fywyd di, 

Yn cael ei dreulio'n feddwol, 
Yn difa'm cysur i; 

ADoes imi hwyr na boreu, 

— Ond tristwch ar bob llaw, 

Wrth feddwl am dy ddiwedd, 
Ac am y farn a ddaw. ; 


Y Bachgen. 


Paham i chwi'n gofidio 
Fy Mam, o'm plegid i, 
'Dwy'n yfed dim ond 'chydig, 
Nid meddwyn ydwyffi; 
'Rwy'n byw yn ddyn cymedrol, 
Does neb all ddwedyd llai, 
Ond ambell waith—nos Sadwrn, 
'Nol imi gael fy Mhai. 


Y Fam. 


“Gad heibio'r ddiod feddwol, 
_ Fy machgen anwyl i, 
Does ynddi ddim daioni, 
Mae'n difa'thiechyddi; 
Pa le mae'th ddwy rudd cochion ? 
Pa lemmae'th degweh prudd ? 
Pa le mae'th lais hyfrydlon ? 
O! cofia'r farn a fydd! 


'.V Bachgen: 


'Rwy 'n rhwym o.gael ryw lymaid, 
Mae'm gwaith yn galediawn, 
Pa ddrwg wnaiff pint o gwrw 
A'i yfed bob prydnawn ? 
Mae hyny'n well o lawer, 
Yn ol fy meddwl i, 
Na'm bod rhy wan i weithio, 
A methu myn'd o'r tŷ. 


Y Fam. 
?Does achos 1 ti aros 


Diwrnod yn dy dŷ, 
O eisiau nerth i weithio 








Dirwestwr sy'n dy newid, 
Ar 'n ail y nos a'r dydd, 

Mae hwnw'n gryf fel eryr, 
O! cofia'r farn a fydd. 


Y Bachgen. 


Pa ddyben i ehwi siarad 
Fel yna wrthyf fi? 
Rwy'n rhwym o gael rhyw 'chydigy, 
Un gwanaidd ydwyf fì; 
Pan 'r ydwyf yn anhwylus, 
A methu bwyta dim, 
Mi yfaf las o gwrw, 
Neu las o Holland Gin. 


Y Fam. 


O taw di sôn am gwrw, 
Na Brandy wrthyf fi, 
Na gwin, na Rum, na Whiskey, 
Na'r Gin, na'r Porter dŵ ; 
Mae miloedd heddyw 'n diodde', 
Heb obaith dod yn rhydd, 
Am feddwi ar y ddacar, 
O! cofia 'r farn a fydd. 


Y Bachgen. 


Nis gallaf fi ddim aros, 

_ I wrando arnoch chwi, 

Yn d'weyd ar ran y meddwon, 
Yn ngharchar uffern ddî ; 

Mae llawer gwedi 'u hachub 
O rhai 'n ar fôr a thir, 

Na fernwch yn rhy galed, 
Rhowch chwareu teg i'r gwir. 


Y Fam. 


Gwirionedd rwy 'n ddywedyd, 
Na fwrw arnaf fai, 
Cei weled yn y Beibl 
I bwy y perthyn gwae; 
Mae 'r gair yn d'wedyd hefyd, 
Fy machgen anwyl, clyw, 
Na ddaw dim un o'r meddwon 
I mewn i deyrnas Dduw. 


'Rwyf wedi edrych llawer, 
Yn dy ddau lygad di, SS 
Pan oeddit faban bychan, Ak 








Heb feddwl fod fy nagrau 
I dreiglo dros fy ngrudd, 
O achos dïod feddwol, 
O! cofia 'r farn a fydd. 


Y Bachgen. 


O Mam, 'rwyf wedi ildio, 
Addefaf wrthych chwi, 
Mae ^ch geiriau wedi aros 
O fewn fy nghalon i; 
Does imi ddim esmwythdra, 
Llawn tristwch ydwyf fi, 
Mae rhywbeth wedi'm enill 
Yn gryf i'ch ochr chwi. 


Nid yfais ddim y neithiwr, 
Mi drigais yn fy nhŷ, 
Er gorwedd ar fy ngwely, 
Nid cysgu wneuthum i; 
Fy meddwl gâdd ei lanw, 
O ddychryn, aeth, a braw, 
Wrth feddwl am fy niwedd, 
Ac am y farn a ddaw. 


'Rwyf wedi penderfynu, 

Tra pa'r fy anadl chwith, 
Nad yfaf ddïod feddwol, 

Na'r gwirod poethion byth ; 
Ardystiaf yn ddirwestwr, 

Er gwaeled yw fy ngwedd, 
Pwy ŵyr na châf drugaredd 

Cyn 'r elwyf lawr i'r bedd. 


Y Fam. 


Yr Arglwydd a'th fendithio 
Fy machgen anwyl i, 

'Rhy fach i'w troi at ddirwest, 
I gadw ^th enaid di; 

O! 'mofyn am drugaredd, 
Cyn darfod dyddiau 'th oes, 

Mae bywyd wedi ei addaw, 
Ar gyfrif gwaed y groes. 


Y Bachgen. 


Oes bywyd wedi addaw 
I feddwyn fel myfì, 
Sydd wedi treulio 'i ddyddiau, 
Yn mêlith y meddwol lu; 
Os felly, minau fentraf, 





4 


Pwy all roi terfyn achub, 
Ar haeddiant marwol glwy' ? 
Exit y fam. 
Wel, 'n awr rwyf am roi cynghor 
I bawb o'r meddwol lu, 
Rwyf wedi bod flynyddau 
Yn teithio gyda chwi; 
Rhowch heibio 'r ddïod feddwol, 
Ffowch bawb i maes o'r ffau, 
Mae 'n hwyr, mae'r dydd yn darfod, 
A'ch diwedd yn neshau. 


Nac ewch i un tafarndŷ, 
Hudolion yw rhai hyn, 
'Nol iddynt gael eich arian, as 
Cewch fyn'd i'ch ffordd heb ddim ; 
Nol i chwi wario 'r cwbl, 
Cewch fyn'd trwy'r drws i ma's, 
A'ch arian yn mhocedau 
Yr hen fasnachwyr câs. 


Nid oes fawr o drugaredd 
Yn perthyn i'r fath lu, 
Edrychant ar eich teulu,. 
Ynghanol newyn du; 
Dewch seiniwch yn ddirwestwyr, 
Edrychwch arnaf fi, bd 
Rwy'n berchen bwyd a dillad, 
Ag arian yn fy nhŷ. 


Tra byddwyf ar y ddaear, 
Mi gofiaf am fy mam, e 
Fu 'n foddion yn llaw'r Arglwydd, 
I'm cael o'r. ffos i'r lan; 
Pan 'r oeddwn yn ei gwawdio, 
Gweddïo ydoedd hi, 
Nes iddi lwyr orchfygu, 
Fy nghas gyndynrwydd i. 


Pan 'r oeddwn yn y carchar, * 
Yn mhlith yr Aiphtiaid dâ, 
Fy mam ddaeth ataf yno, ; “ 
A Dirwest gyda hi; « 
Dywedodd dirwest wrthyf, 
_ Tyr'd allan gyda mi, 
Cei wledd wrth wrando'r brodyr, 
Heb dristwch o un tu. 


: 'THOMAS DAVIES, 'TAIBACH, 





